Ang Kapangyarihan 

ng Kapayapaan 

Ayon sa Hadith, “Ang Diyos ay nagbibigay ng 
pagkamalumanay ng anumang hindi Niya ibinibigay 
sa karahasan.” Ayon dito, ang mapayapang pagkilos 
ay nakakahigit kaysa sa marahas na pagkilos. Walang 
mapapala sa pakikidigma at karahasan, liban na lamang 
sa kamatayan at pagkawasak. 

Sa kabilang dako, ang kapaligiran na mapayapa 
ay nagpapahintulot sa normal na pakikitungo ng 
tao sa isat isa. Ginagawa nitong posible ang mga 
damdamin ng pagmamahal at pakikipagkaibigan na 
mangibabaw. Sa isang mainam na kapaligiran, ang mga 
produktibong mga gawain ay lumalago at ang mga likas 
na yaman ay magagamit sa pagpapaunlad o iba pang 
gawaing masining. Ang positibong takbo ngpag-iisip 
ay mangingibabaw na makakatulong sa pagbuo ng 
pag-unlad na akademiko at intelektuwal. 

Ito ang dahilan kung bakit ang Islam ay nagtuturo sa 
atin na iwasan ang digmaan at komprontasyon sa lahat 
ngpagkakataon at nag-uutos sa atin na magtaguyod ng 
kapayapaan sa pinakamataas na antas na kaya natin. 

Paglilinaw 

sa Isang 

Maling Pag-unawa 

May mga talata sa Quran na naglalaman ng mga 
kautusan na tulad ng mga sumusunod: ‘Patayin sila 
saan man ninyo sila matagpuan.’ (2:191) 

Sa pagtukoy sa mga talatang yaon, mayroong mga 
tao na sumusubok na magbigay ng kahulugan na ang 
Islam ay relihiyon ng digmaan at karahasan. Ito ay 
hindi totoo. 

Angpagkakahati samgaito saibat ibangmgakategorya 


ay natural at makikita 

sa lahat ng aklat na Ang 

panrelihiyon. Islam 

Sinabi ni Jesus: ay relihiyon 

“Huwag ninyong n g kapayapaan sa 

isipin na ako pinakaganap na kahulugan 

ay dumating ng sahtang ito. Ang Quran 
upang magdala ay tumatawag sa mga 

ng kapayapaan pamamaraan nito 

sa lupa. Hindi bilanglandasng 

ako dumating kapayapaan. 

upang magdala ng 
kapayapaan, bagkus ang 
dala ko ay espada.” (Matthew, Chapter 10) 

Hindi tama na maglahat tayo na ang relihiyon na 
ipinangaral ni Jesus ay relihiyon ng digmaan at 
karahasan, dahil ang tinuran na yaon ay may kinalaman 
sa isang okasyon lamang. Kung pag-uusapan ang 
pangkalahatan ng buhay, si Kristo ay nagturo ng 
mga mapayapang pagpapahalaga tulad ng pagbuo ng 
mabuting ugali, pagmamahal sa isat isa, pagtulong sa 
mahihirap at mga nangangailangan at iba pa. 

Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan sa pinakaganap 
na kahulugan ng salitang ito. Ang Quran ay 
tumatawag sa mga pamamaraan nito bilang landas ng 
kapayapaan (5:16). Inilalarawan nito ang pagsasaayos 
bilang pinakamainam na pamamaraan (4:128), at 
nagpapahayag na ang Diyos ay namumuhi sa anumang 
uri ng panggugulo sa kapayapaan (2:205). 



Ang Kapayapaan 

sa Quran 




Ang mga Katuruan 

ng Islam 

Ang mismong katagang ‘Islam’ ay mula sa salitang 
Arabic na Salam na nangangahulugan ng kapayapaan. 
Ayon sa sinabi ng Propeta, Ang Kapayapaan ay 
Islam’ (Al-Bukhari). Ito ay nangangahulugan na ang 
kapayapaan ay isa sa mga pangunahing hinihiling 
sa Islam. Katulad din nito ang isang hadith ay 
nagsasabi, Ang Muslim ay yaong tao na ligtas mula 
sa kanyang dila at mga kamay ang mga tao. Isa sa 
mga katangian ni Allah na nailarawan sa Quran ay 
ang As Salam’, na nangangahulugan na kapayapaan 
at seguridad. Masasabi natin na ang pag-iral ng Diyos 
mismo ay isang pagpapahayag 
ng kapayapaan. Tunay na 
ang Diyos ay Kapayapaan. 
(Al-Bukhari). Sa Quran, 
ang banal na gabay ay 
inihalintulad sa landas 
ng kapayapaan. (5:16) 

Ayon sa Islam, angParaiso 
ay ang pinakamainam na 
tahanan ng tao, at tinatawag 
rin na ‘Tahanan ng Kapayapaan.’ 
Sinasabi rin na ang mga mananahan sa Paraiso ay 
magbabatian ng kapayapaan sa isat isa, nanagpapabatid 
na ang kulturang panlipunan ng mga tao sa Paraiso ay 
nakaayon sa kapayapaan. 

Sa Quran ay mayroong talatang nagsasabing, Ang 
pagsasaayos ay pinakamainam.’ (4:128), at sa paghatol 
sa mga kinahinatnan, ang paraan ng kapayapaan ay 
higit na mainam kaysa sa pakikipag-away. Sa batas ng 
kalikasan, ang Diyos ay nagtalaga na ang tagumpay ay 
makakamit lamang ng mga nasa landas ng pagsasaayos, 
at hindi sa pakikipag-away o marahas na pagkilos. 

Ill wing ang Propeta ay mayroong dalawangpagpipilian 
sa pagkilos ay palagi niyangpinipili ang mas madali sa 
dalawa (sa paraang walang komprontasyon). (Bukhari) 


Ito ay nangangahulugan na ang marahas na pagkilos 
ay hindi dapat na gawin kung ang mapayapang paraan 
ay isang pagpipilian. Ito ay dahil sa ang kapayapaan ay 
mas madaling paraan kung ihahambing sa karahasan. 

Ang katotohanan ay ang kapayapaan ang siyang batas sa 
Islam, samantalang ang digmaan ay isang pagbubukod 
lamang. Ito ang taglay ng lahat ng katuruan ng Islam 
at praktikal na buhay ng Propeta ng Islam. 

Ang Halimbawa 

ng Propeta 

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) ay nakatanggap ng unang rebelasyon 
noong 61 o A.D. sa Makkah. Ang Diyos ay nagpahayag 
na isakatuparan niya ang misyon ngTawhid. 

Ang Ka’bah, na itinayo bilang bahay ng monoteismo 
ni Propeta Abraham at ng kanyang anak na si Ismael 
(sumakanila nawa ang kapayapaan), kalaunan ay 
naging sentro ng pagsamba sa mga diyus-diyosan. Ang 
unang kapahayagan ay maaaring maging tungkol sa 
pagpapadalisay sa Ka’bah, na naging dahilan sana ng 
malaking problema. Ngunit ang isa sa mga naunang 
rebelasyon na ipinahayag sa Quran ay: 

Dalisayin ang iyong pananamit (74:4). 

Ito ay nangangahulugan ding pagpapadalisay sa 
katauhang moral ng tao. Kung, sa unang bahagi pa 
lamang, ang Propeta ay pinag-utusan na dalisayin ang 
Ka’bah habang ang Makkah ay nasa pamumuno ng 
mga hindi nanampalataya, ay katiyakang magdudulot 
ito ng pagtutunggali at labanan. Kaya, ayon sa utos 
sa unang naipahayag, ang Propeta ay nagpatuloy sa 
pagtataguyod niya ng pagdarasal nang mapayapa sa 
Ka’bah sa loob ng 13 taon, kahit pa ito ay naglalaman 
ng ilang daang istatwa. 

Ang misyon ng Islam ay naaayon sa monoteismo, ang 
layunin nito ay ang makilala ng tao ang pag-iral ng 
nag-iisa at walang katambal na Diyos at ang magsikap 


na magkaroon ng rebolusyon sa mga puso at isip ng 
mga tao upang sila ay magmahal sa Diyos tulad ng 
nararapat sa Kanya. Ang marapat na pinakamalaking 
alalahanin ng tao ay ang takot at pagsamba niya sa 
Lumikha (2:165). 

Mahalin ang Iyong 

Kaaway 

Sa ilalim ng piano ng 
banal na pagsubok sa “Ang 

sangkatauhan, ang ma buti at 

Diyos ay nagbigay masama ay hindi 

sa tao ng kalayaan. mag katulad. Gantihan 

Dahil sa kalayaang ang masama ng mabuti 

ito, ang pagkamuhi At siyang iyong kalaban ay 

ay maaaring mabuo mag i g ing pinakamabuti 

sa pagitan ng mga tao mong kaibigan.” 

(20:123), na maaaring (41:33-34) 

magdulot ng digmaan 
sa pagitan nila. Ngunit 
ang Islam ay naglilinaw sa 
pinagkaiba ng pagkamuhi sa digmaan. 

Ang mga mananampalataya ay walang karapatang 
magdeklara ng digmaan laban sa kanilang mga kalaban. 
Ang marapat na gawin ng mga nanampalataya, sa 
kanilang mga kalaban, ay malayo sa pakikidigma. Ang 
kanilang obligasyon ay ang mapayapang paghahatid sa 
kanila ng mensahe ng Islam. Ang Quran ay nagbigay 
ng malinaw na kapahayagan sa usaping ito: 

‘Ang mabuti at masama ay hindi magkatulad. Gantihan 
ang masama ng mabuti. At siyang iyong kalaban ay 
magiging pinakamabuti mong kaibigan.” (41:33-34) 

Ayon dito, ang Islam ay naniniwala sa pagbago mo sa 
iyong kalaban upang ito ay iyong maging kaibigan sa 
pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, kaysa sa 
pagdeklara sa kanya bilang kalaban at magdeklara ng 
digmaan laban sa kanya. 


mismong 
katagang ‘Islam’ 
(mula sa salitang 
Arabic silm ay 
nangangahulugan 
ng kapayapaan. 


